WicipediA 

Wcreineg 


Iaith Slafonaidd Ddwyreiniol yw'r Wcreineg. Hon yw iaith swyddogol yr Wcráin a phrif iaith yr 
Wcreiniaid. Siaredir hefyd gan gymunedau Wcreinaidd yng Nghasachstan, Moldofa, Gwlad Pwyl, 
Rwmania, Lithwania, a Slofacia. Fe'i ysgrifennir gan ddefnyddio'r wyddor Gyrilig . Mae rhywfaint o gyd- 
eglurder rhwng yr Wcreineg a'r Felarwseg a'r Rwseg, ac ohonyn nhw y tarddodd yn y 12fed a'r 13g. Fel y 
Felarwseg, mae ynddi lawer o eirfa a fenthyciwyd o'r Bwyleg J 1 ^ 


Cyfeiriadau 

1. (Saesneg) Ukrainian language (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/613050/Ukrainian-l 
angu age) . Encyclopaedia Britannica. Adalwyd ar 24 Gorffennaf 2014. 


Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Wcreineg&action=edit). 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wcreineg&oldid=5383303" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 26 Mai 2018, am 15:18. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 
























